CAN. 


YN RHODDI HANES 


:F “CAWL PEN YR HWRDD. 


YN NGHYD A'R 
> € 
“DULL OI FERWI 
Yw i NU i ” Ka GN 
Yn. yn. Amser. Presennol, mewn llai-odraperth na'r Nen 
Amser Gynt, sef; trwy Deidio-blingo'r gwlan na thon ^ 
ŷ effrn. 


'Ton—*“ 'Tramp o dre.” 


w j 
ì 


Gwrandewch fy hen gyfeillion; yn fawrion ac yn fan, 
ewch hanes ddigyífelyb am gawl wnaeth modryb Sian, 
Hi brynodd benglog dafad yn y farchnad ryw brydnawn 
Gwnaeth ferwi'r cyrn a'r llygaid yn wych grochenaid llâwn, 
“ Cysurns ydoedd hi, 
A llon yndlamw'i thy, [i 
Bob amser oedd ei bwriad am beny ddafad ddus i 


_ Fe daera gwragedd Cymry heb fawr ô dynu'n gro's 
&,. Mai da yw cawl pen gweddar i Sy gyda'r nos, 








9 


_ 




















Mae hwn i ddyn yn lleisiol: rhyfeddol eì barhad, 

Ond cofia cyn ei ferwi mewn pryd i olchi'r gwa'd, SM y 
Fel hyn-mewn ffordd ddifraw Cd jŵ 
Yn flasus fwyd fe ddaw, 
Ar duìl o drin pen gwedder heb fyn'd i Loegr draw. MH 


O ryfedd ydyw'r siarad yn nghylch ymddygiad Gwen 

A aeth i Farchnad Rymni ryw droi brynu pen, k 

Cydrwng ei chym'dogesau fe aeth yn chwedleu chwyrn 

Fod pen yn well i'w ferwi 'nol peidio tori'r cyrn, 

Fe welwyd pen yr hwrdd FE ôn 

EY A'r ddau bên cam yn cwrdd, 
— A'ilygaid wedi berwi yn syllu ar y bwrdd. $ 


i 






Er mwyn cyfranu o'r swper ca'dd llawer eu gwahodd, jw 
Wrth bilo'r cyrn a'r llygaid?roedd bagad wrth eu bodd, a i 
A rhai yn estyn bysedd, a'i galw'n fawaidd fuh , o 
Am wneuthur fath gymysgfa er llanw bola dyn, i 


. . ^ C00k fet hyn'ydoedd Gwen, « * 
Um syw heb air-osen, DT Wn 
Yn rhoddi'r bwyd i ferwi heb gofio hollti'r pen. w tk 


— Yn chwerthiu dan eu dwylaw mewn gwawd a chwedlau 1 
GT chwith, NO 
Wrth weled pen myharen o'u blaen a'i dalcen brith; 
—.  .Puag adref daeth y gwanwr yn llwfwr ac yn llaith, 1 
—'. / Er mwyn cael bwyd yn barod 'nol gwneyd ei ddiwrnod 
O] gwaith, ' 
A a NOD o'i fla'n 
/ Y clustiau, cyrn a'r gwlan, 


br 


4; 


hi esych a'r bytatws, i gyd yn fwnws man. 
'Heblaw y gwlan a'r cyrnau "roedd ganddi lysiau gwych 
o Bef cenin, maip, â moron, ac mid rhyw soêgion sych, 
cs mwyn cochion hefyd, a rlìni'n yn hyfryd iach, 
. DWeOb marigold a phersli, mint, a safri fach; 
is |. Wel dyma, eithaf pryd 
Wi bawb a ddaeth yn nghyd, 
Ni welais ar fy nhrŷfel fath gawdel yn y byd. 


l> 



























3 


Er mwyn caêl pryilo meuthyn gwnaeth hefyd bwdin pys, 
A'u berwi "nol yr hanes, medd rhai, mewn llawes crys, 
'Weth weled y fath gwcri rhoedd rhai yn honi hawl 
Na welwyd, trwy'r Deheudir o' i bath i wneuthur cawl, 

“  Nifu o'i bath erio'd 
I hon mae parch yn, bod, 
Trwy'r wlad o Fon i Fynwy mae hon yn haeddu clôd, 


*Mae' r fênyw weithiau'n d'rozan y gwnai hi gwcian bwyd 
Pe cawsai ddŵy geninen a chorn. myharen lwyd, 
“_ Wrth wneuthur cawl cysurus mor fedrus ydyw hi, 
« Doesun. yn ail i'r fenyw i'w chael er cadw tŷ, 
Am osod pen yr-hwrdd, 
A'r ddau gorn cam yn cwrdd, 
(F iNygaid wedi berwi yn tremu ar y bwrdd. 


'* 


“ Dymunwn roi Hysbŷ siad o wir gymeriad hon 
'“ Am gwcian cymn a chlustiau trwy gyrau'r byd o'r bron, 
«Fel; byddo sonam. dani ei bod yn meddu hawÎ 
a ddysgu gwragedd Cymru y ífordd ì YN cawl, 
Fe wyr y wraig paham Y 
: Mae cyrn yr hwrdd yn gam, _ 
Roedd wedi dysgu'r cwbl 'rwy'n meddwl gyda'i mham. 


i byddai i'r frenines, un ddoniol gynes gain, 

Lyd, son am dani, gwnai 'chyrchu gyda'r train 

UN i ddinas Llundain yn llawen cyn yr haf, Ci 
irhoi y'nghastell Windsor yn gwemewn lionor braf 

; 5 A'r llaenaf yn y dre i NW OD 

4^ I drin ei gwaith o dde', “Mu 

Sef berwi penau defaid a'u llygaid y yn eu lles A 


U chei glywsoch fy nghyfeillion, yn fawrion ac yn fan, 
| Map hanes cawl y penau i gyd oedd dechreu'rjgan; 
“Hiferwodd saig nodedig, heb unrhyw ; sarug sen, 

' A'r menydd, gwlan a'r clustiau, a'r cyrnau 'wrth y pen, 

N Pan ddaeth y wledd i'r bwrdd 

Y gwr a redodd ffwrdd o 
brys yn nhraed eu sanau rhac ofn cyrn yr hwrdd, â A 


» 















4 





Pe byddai gwragedd Cymru yn efelychu hon ; 

Wrth gwcian penau defaid, un haw a'i Hy ewid Hong, 

Gwnaeth hen yn rhad o'i heiddo, rhaid*imi gofio hyn, 

'Trwyi ferwi'mpen yn gyfan gwnaeth lenwi'r croehan tin, *^ 
A'r bras'er aeth i'r tân 

| (Y'r clustiau, cyrn, a'r gwlân, i t 

1 A'r lludw yn dyrchafu —bu agos mogi Sian: 


po 


ME ; ' g> 
C Ffarwel fy heu gyfeillion, yn fawrion ac yn fan, 
-'>. O) dewch y'mlaen yn serehog, rhowch geiniog âm y gân, 

Fel gallwyf fyn'd:yn ddiddig i dre heb sarug sen— 

Ewy bryd:eaien. gwrddyd etto a choiio Cawl y Pen? ' 

“ Pryd hynm-byddrrally round, a MA Fr. 
9: A phawb yn cydio'n sound, a^. MM 
Wrth werthu'r gwlan, y clustiau, a'r cyrnau wrth y pound. 


' On WR ì ' a o Ŵ J ì ' y 






